u ll-i 


ami'Íntnjpin. 

Mánaðarrit til stuðnings lcirlcju og lcristindómi íslendinga. 
gejið út af hinu ev. lút. kirlcjufélagi fsl. í Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN BJAliNASON. 


15. árg. 

WINNIPEG, JÚNÍ 1900. 

Nr. 4. 



Abide Avith me 

í nýrri íslenzkri þýðing eftir Jón Runólfsson. 

1. Ó, vertu hjá mér, herra ! Dagr dvín ; 
þaö dimmar að. Ó, lít í náð til mín ! 

Og þegar hvergi lið né líkn iinnst hér, 

\>ú, líknin mœddra, vertu þá hjá mér. 

2. Hinn stutti dagr lífs rníns líðr ótt, 

og lán og vegsemd jarðar hverfr skjótt; 
allt breytist, rotnar, þreytist, þrotnar hér; 
ó, þú, sem aldrei breytist, dvel hjá mér ! 

3. Ei bið eg að eins augnabliks um sinn, 
en umgakkst mig sem lærisveininn þii^ 
með hvers dags líkn og ást, sem aldrei þver. 
Dvel ei um sinn, en, herra, bú hjá mér ! 

4. Ó, kom þú ei sem kongr veldishár, 

en kom með líkn á væng að grœða sár! 

Ó, kom og grát þú yfir eymdum hér ! 

Sem ástvin syndaranna bú hjá mér ! 




50 


5 - Sem barn eg óx í brosi kærleiks þíns, 
en brátt eg reis í þverúö hjarta rníns 
og hófst þér gegn, en þú ei breyttir þér. 

Ó, þú, minn Jesús, bú þú æ hjá mér ! 

6. Eg þarfnast mjög þú sért í náö mér nær. 

Hver nema þú viö falli hlíft mér fær ? 

Hver nema þú mér líf og leiðsól er ? 

I logni’ og stormi, Jesús, bú hjá mér! 

7. Með þig við hlið mig ekkert felmtrar fár, 
þinn friðr skín mér gegn um hvert mitt tár. 

Sjá, dauðans kyngi svelgt í sigr er ! 

Eg sigra, herra, búir þú hjá mér. 

8. Er kvöldar hinnst, þú, Jesús mildi minn, 
mér mitt í dauða skín með krossinn þinn ! 

Sjá, lýsir guðsól, leysast myrkr hér ! 

I lífi’ og dauða, herra, bú hjá mér ! 

Agrip af sögu „General Councils“. 

Eftir séra Rúnólf Marteinsson. 

(Niðrlag*). 

Vér höfum áðr minnzt á tvö af stórmálum þeim, sem 
General Conncil hefir fjallað um: heiðingja-missíónina á Ind- 
landi og fagrt lúterskt guðsþjónustuform. 

Jtar fyrir utan eru ýmsar stofnanir og fyrirtœki, sem ann- 
aðhvort beinlínis hefir verið komið á fót af G. C. eða eru í 
sambandrfvið félagið. Meðal þeirra rná nefna innflytjanda- 
heimili í New York, kvendjáknastofnanir og tvo prestaskóla, 
annan í Philadelphia og hinn í Chicago. Félagið gefr nú út 
eitt blað á ensku máli, er nefnist The Lutheran , og er víst 
óhætt að segja, þegar á allt er litið, að það er hið bezta lút- 
erska kirkjublað, sem birzt hefir á ensku máli í þessari heims- 

*) Sjá ,,Sam.“ XIV ; 8. 



álfu. það fylgir mjög eindregiS ákveSinni lúterskri stefnu og 
dœmir yfir höfuS af skarpskyggni og réttsýni um afstöSu lút- 
ersku kirkjunnar í Ameríku ogsamband hennar viS nágranna- 
kirkjudeildirnar. 

Fyrir utan sálmabók til notkunar viS hinar almennu 
guðsþjónustur kirkjunnar hefir G. C. þegar fyrir löngu gefiS 
út sálmabók til notkunar í sunnudagsskólum. Hún er gefin 
út bæði meS söngnótum og án þeirra. þessi sunnudagsskóla- 
bók hefir fyrir skömmu síðan komið út á ný aukin all-mikið. 

I öllum þessum sálmabókum er rnjög vandað sálmaval. þar 
er að finna frægustu og beztu sálmana, marga hverja, sem til 
eru á ensku, hvort heldr eru frumsamdir á því máli eða útlagðir, 
aðallega úr þýzku. I þessum bókum er þar á móti sneitt hjá 
öllu hinu lakara, bæSi af sálmum og lögum, sem tíSkast aS 
meira eða minna leyti í reformeruðu kirkjunum hér í landi. 
það er ]?ví óhætt að reiða sig á þessar bœkr ; því þar er ekk- 
ert til þess að spilla srnekk hinna ungu, hvort sem litið er á 
það frá bókmenntalegu eða söngfrœSislegu sjónarmiSi. 

En General Council hefir gjört meira fyrir sunnudags- 
skólann heldr en gefa út sálmabók fyrir hann. Sérstök nefnd 
er kjörin af félaginu til að gefa út bœkr og blöð í sama tilgangi. 
Aðal-maðrinn í þeirri nefnd er dr. T. Schmauk í Lebanon, 
Pennsylvania. Með aSstoð meðnefndarmanna sinna hefir 
hann á stuttum tíma unniS stórkostlega mikið. Hann hefir 
gefið út tímarit til útskýringar biblíulexíum þeim, sein valdar 
eru af nefndinni. ])etta tímarit er ætlaS kennurum. þar 
fyrir utan eru gefin út blöð, önnur, útskýrandi sömu lexíurn- 
ar, ætluS nemendunum. En það er álit þessara manna, að 
það sé ekki heppilegt, að hafa sömu lexíuna handa öllum 
skólanum, sömu andlegu fœðuna handa smáböcj^um og tals- 
vert þroskuðum ungmennum. það er álit þeirra,að ,,lexíurn- 
ar“ eigi aðallega að vera handa hinum þroskuðustu ; en áðr 
en menn geti haft fullt gagn af slíku biblíunámi þurfi maðr 
talsveröan undirbúning. Slíkan undirbúning lætr nefndin ná 
yfir sex ára tímabil, frá því börnin byrja aS geta lesið. Sex 
lærdómsbœkr eru gefnar út, og er ætlazt til, aS fariS sé yfir 
eina á ári. Idverri bók er skift niðr í lexíur fyrir hvern 



sunnudag. í fyrstu bókinni eru hinar einföldustu sögur úr 
biblíunni ; í hinni annarri yfirgripsmeiri biblíusögur ; í hinni 
p>ri8ju biblíu-landafrœöi ; í hinni fjóröu æfisögur hinna merk- 
ustu manna í biblíunni ; í hinni fimrntu kenningar biblíunnar ; 
í hinni sjöttu ýmislegt snertanda hina bókmenntalegu hlið 
biblíunnar. Með þessu fyrirkomulagi er nemandinn leiddr 
eðlilega, um leið og hann er að eldast og þroskast, frá hinu 
auðvelda til hins örðugra, leiddr til þekkingar á ýmsum stig- 
um, sem hvert tekr eölilega við af öðru. Allt þetta fyrir- 
komulag er samkvæmt mjög vel staðfestum kennslufrœðis- 
legum grundvallarreglum. 

J)að er því óhætt aö segja, að síðan General Council fór 
fyrir alvöru að sinna sunnudagsskólamálinu hefir nrikið verið 
unniö. 

Innan General Councils er talsverör þjóðernislegr mis- 
munr. J)ar eru Jrjóðverjar, Svíar og innfœddir Ameríku- 
menn. Af þessu leiðir, að það er margt, sem hin einstöku 
kirkjufélög geta gjört betír út af fyrir sig en G. C. í heild sinni 
gæti. Til dœmis getr Agústana-sýnódan sœnska betr stýrt og 
veitt stuðning sínum eigin sœnsku skólum og sínum sérstöku 
inissíónum heldr en nokkur annar annar gæti. Meðan svo 
er ástatt verðr aðal-valdið að vera hjá hinum einstöku sýn- 
óduin, sem mynda félagsheildina, og G. C. þess vegna að 
vera aðallega ráðstefna, eða ráðieggjandi fundr, sem þessi 
félög hafa. Og það er einmitt það, sem G. C. er. 

En ráðstefnur G. C.s hafa oröið lútersku kirkjunni í 
Bandaríkjunum til mikillar blessunar. Brœðr hafa þar mœtt 
brœðrum og hvorir haft styrk af öðrum og um leið sanreigin- 
lega styrkzt í því að reynast lútersku kirkjunni trúir; og 
ameríkanska þjóðin á fyrir bragöið hœgra með að skilja, hvað 
lúterska kirkjan er mikið afl í landinu. 


r 

Frá Islandi. 

Eitir séra Jónas A. Sijjurdsson. 

x. 

Eg kom til Reykjavíkr seint að kvöldi dags, eftir slétta 



og stutta sjóleiö úr Borgarnesi (eöa Brákarpolli eins og kaup- 
túniö var áðr nefnt), meö gufubátnum ,, Reykjavík fyrir 
framan Akranes, Hvalfjörð og Kollafjörð. Fjöldi farþegja 
var með gufubátnum, vafalaust um 300 manns, og er sá gufu- 
bátaifutningr hiö mesta þarfa-fyrirtœki, eins og til hagar við 
ísland. Ekki fór eg í land á Akranesi, en þar þótti mér 
fagrt til lands að sjá, og þar er ein prýðilegasta kirkja 
landsins. 

Dimmt var oröið, þegar til höfuðstaðarins var komið, og 
getr því vel verið, að kvöldskuggarnir eða nætrmyrkrið eigi 
sinn þátt í því, komi einhver skuggahlið eða eitthvert svart- 
sýni fram hjá mér í þessum endrminningum mínum um hinn 
fyrsta og frægasta bústað á íslandi, höfuðstaðinn sjálfan. 

Eitt hið fyrsta, sem maðr saknar í Reykjavík við slíka 
aðkomu, eru ljós, góð ljós. það var dimmt yfir Reykjavík 
þetta haustkvöld,—enginn stórborgar- eða starfsbragr yfir 
bœnum, hvað það snerti. j)ó var mjög mannmargt við lend- 
ingarstaðinn og eðlilega talsvert starf fyrir hendi, þegar slíkr 
mannfjöldi, eftir íslenzkum mælikvarða, var að lenda. Síðan 
tók eg einnig eftir því, að það var einmitt seint á kvöldum, 
sem strætin í Reykjavík fylltust af fólki og veruleg umferö 
byrjaði í bœnum,—eins og hann skyldi vera höfuðbœr í ein- 
hverju heitu landi, þar sem umferð er ill-möguleg sökum hita 
að deginum. Hér fannst mér þetta ofr lítið undarlegt. En 
það ætti sannarlega að hvetja menn til að hafa bœinn sem 
bezt lýstan. Hammerfest, hin nyrzta smáborg Norvegs, er 
lýst með rafljósum, en það þykir barnaskapr, að hinn mann- 
margi og að sumu leyti myndarlegi höfuðstaðr Islands eignist 
nokkur rafljós. Og þó er það svo auðvelt, ef verkhyggni og 
vilja skortir þar ekki. 

Eg tók mér þetta nærri, því það minnti á margt annað 
öfugstreymi, margskonar myrkr í þjóðlífi voru. 

ísland er illa lýst af mönnunum, — í öllum skilningi og 
allsstaðar, í borgum og bœjum, og eg held andlega sem lík- 
amlega. þar skortir upplýsing, meiri og bctri ljós, og það er 
vonandi, að þar ,,verði ljós“. En ekki má því gleyma, að 
það er sem guð hafi gefið þessu blessaða landi voru og lýðnum 



54 


þar þeim mun meira af sínum dýrSarljósum, aö því er snertir 
hina ytri náttúru, og eg vona einnig í einhverjum öSrum 
skilningi. Og eg vil af öllu hjarta óska, aS sú tíS sé í nánd, 
er menn fara til íslands til aS sjá og kynna sér fleiri Ijós en 
norðrljósin, sem drottinn hefir þar kveikt og menn fá aldrei 
slökkt,—mörg björt framfaraljós, veruleg rafljós lifandi trúar, 
kærleika og kristindóms. 

Og því var eg meSfram aS hugsa um þetta í sambandi 
viS Reykjavík, aS eg sá þar þóýms önnur ljós— meSal mann- 
anna, sem eg vona meS guSs hjálp verSi birta landsins og 
landsmanna. Ef til vill væri réttast af mér aS segja lítiS eSa 
ekkert um Reykjavík. Um hana tala ýmsir, og hún á marga 
til aS taka málstaS hennar, ef á hana er hallaS. því þaS er 
fall-kunnugt, aS maSr á æfinlega á hættu aS styggja einhvern, 
ef eitthvaS er sagt,—og einnig, ef ekkert er sagt, — en líklega 
alla, ef allt væri sagt. Svo þaS verSr engin lýsing, sem eg 
gef hér, heldr sár-fá smá-atriSi nefnd. 

því miSr er eg hræddr um, aS aSkomumaSr, sem engan 
á aS, finni til þess, hve lítiS virSist gjört fyrir ferSamanninn í 
höfuSstaSnum. Gestgjafahúsin eSa hótclin gjöra, mér vitan- 
lega, ekkert til aS afla sér gesta. Mér fannst þeim nærri 
tekiS fálega og meSferSin naumast sem viSfelldnust. Ef ís- 
land á aö verSa ferSamanna-land í framtíSinni, þarf margt í 
því efni, sem hér er vikiS aS, gjörsamlega aS breytast víSast 
á íslandi.—Vitanlega er þaS smá-atriöi, en ekki get eg samt 
gleymt því, af því þaS táknar ýmislegt fieira, aS fyrst er eg 
kom um kvöldiS að myndarlegu gestgjafahúsi, sem mér skilst 
myndarfólk ráSi fyrir, fékk eg ekki aS fara inn um götudyrn- 
ar, heldr var mér vísaS, þrátt fyrir vinsamleg tilmæli unr hiS 
gagnstœSa, á einhverjar aukadyr, er lágu inn í drykkjusal, 
sem eg hefi gjört mér aS reglu aS forSast. Eg hefSi nærri 
eins vel viljaS láta „setja mig inn“ á öSrum staS sem þetta. 
Og þaS vakti eitthvert óyndi í mér, aS því er húsnæSiS snerti, 
sem er þó annars aS ýmsu leyti gott. Og vafalaust vildi hlut- 
aSeigandi fólk ekki gjöra hiS allra minnsta rangt — og telr 
þetta líklega illa hótfyndni af mér, En þaS er ekki tilgangr 



55 


mínn. Eg segi þetta ekki fyrir mig, heldr fyrir þaS og a^ra, 
er líkt stendr á fyrir eftirleiðis. 

það er svo margt smávegis ónumið enn, sem getr komið 
sér vel að þekkja skil á og láta fara vel úr hendi. Ekki man 
eg, hvað oft eg leitaðist við að komast inn á hinn eina og op- 
inbera baðstað Reykvíkinga. En eg hitti svo á, að húsið var 
æfinlega harðlæst og maðrinn, sem gætti þess, fannst aldrei. 
Loks greiddi þó fyrrverandi baðhúsvörðr úr þeim vanda.— 
Engin rakarabúð var þá heldr til í Reykjavík, og er það 
harla einkennilegt fyrir jafn-fjölmennan og ,,fínan“ bœ sem 
Reykjavík óneitanlega er, að því er snertir íbúa hennar. En 
þaö sýnir bezt, hve öllum smá-iðnaði er þar lítt sinnt og hve 
seint útlend þægindi festa þar fót. —þjóðfélag — eða bœjarfé- 
lag—, sem ekki gefr gaum hinu smáa, nær aldrei hinu háa 
framfara-takmarki. 

Naumast getr bœjarstœðið í Reykjavík tali/.t verulega 
fallegt, ef borið er saman við hina mikilfenglegu náttúrufegrð 
íslands á ýmsurn stöðum. Húsaskipan er enn ekki sem reglu- 
legust ; allar gangstéttir vantar og götur höfuðstaðarins eru 
í rauninni engu betri en hinir nýju heiðavegir, sem reyndar 
víða eru ágætir. Mikið hefir í seinni tíð verið byggt af húsum 
í Reykjavík ; en fremr eru hin járnklæddu hús, sem svo mik- 
ið ber á, oft ómáluðum, kuldaleg útlits, innan um bera, 
gróðrlausa grjóturð. 

Rangt væri að segja, að ekki hafi verið unnið og byggt í 
Reykjavík, eftir því sem á íslandi tíðkast. Framfarir eru þar 
miklar, eins og margt er þó óneitanlega ervitt heima. Bœrinn 
er í sannleika höfuðstaðr íslands í öllum skilningi, þó smáveg- 
is mætti þar betr fara, stœrri og myndarlegri höfuðstaðr fyrir 
ísland en mörg stórborg er í útlöndum, hlutfallslega við 
framfarir og ástand landanna. Reykjavík getr engan veginn 
heitið lítill bœr, heldr stór í jafn-fámennu landi sem ísland 
er.—Ymsar yngri byggingar í Reykjavík þola samanburð við 
margar slíkar byggingar í erlendum bœjum af líkri stœrð. 
Mörg urðin hefir þar verið gjörð að grœnni fiöt og margr 
gleðilegr vottr um iðn og framför er augsýnilegr. Og höfnjn 



og útsýniö til ncrövestrs þykir mér hvorttveggja ljómandi 
fagrt. 

En bœrinn er of lítiö prýddr. Austrvöllr, eini ,,skemmti- 
garörinn“ innan bœjar, var allr þakinn blautu og ljótu útheyi 
allan þann tíma, sem eg sá hann. Og lítil prýöi er að ,,póst- 
unum“ í miðjum bœnum og öllum vatnsburöinum, ásamt 
fieiru þvílíku, á götunum. Bœrinn þarf nauðsynlega að eign - 
ast ,,vatnsverk“, er leiði vatn inn í hvert hús. 

Og nú skal eg ekki draga það lengr að segja eitthvað um 
íbúana. Eg sagði, að manni gæti fundizt útlit sumra húsanna 
kuldalegt og landslag umhverfis hrjóstrugt. Hið gagnstœða 
á sér stað með fólkið. Eg fullyrði það hér, að betra og mynd- 
arlegra fólki hefi eg ekki mœtt meðal j?jóðar vorrar en þar. 
Og hvergi hefi eg unað hag mínurn betr meðal al-ókunnugs fólks. 
Eg gleymdi æfinlega hrolli, úrfelli og ýmsu öðru hinu ytra, 
sem mér fannst eitthvað ömuriegt, þegar eg var með fólkinu 
eða kom inn til þess. Hver öðrum höfðinglegri og híbýla- 
prúðari, gáfaðri og bróðurlegri —er ágrip af þeim vitnisburði, 
sem eg hlýt að gefa þeim, er eg kynntist þar. I blöðnm bœj- 
arins má vitanlega sjá, að þar eru einstöku bjánar og óþokkar 
til. En eg held, að versta hliðin komi fram í hinum verri 
blöðum, sem þar hafa vanblessað fólkið. Aftr sá eg, að bœr- 
inn var merkilega laus við slark og ýmsa ytri óreglu. Enda 
er meira táp í bindindisstarfseminni þar en nokkurri annarri 
hreyfing á öllu íslandi. Eg sá þar varla ölvaðan mann, 
nema tvo eða þrjá úr hópi hinna yngri lærdómsmanna, er 
eitthvað langaði til að segja á einni bindindissamkomu, ein- 
mitt meðan eg var að tala fáein orð um ofdrykkju, —■ svo það 
gat vel hafa verið mér að kenna. Raunar getr manni stund- 
um komið til hugar, að á íslandi þurfi menn að hafa gengið 
á skóla af einhverri tegund og þanið sig út á einhverju mennt- 
unar-stafrofi til þess að verða í allri framkomu ímynd þess, 
sem menn eiga ekki að vera. Einn gáfaðr prestr á norðr- 
landi sagði eitt sinn við mig: ,,Hin öfuga skólamenntan vor er 
undirrót hinna andlegu nútíðar-meina vorra. “—Fleirum finnst 
eins. Eg heyrði skólamennina sjálfa ráðgjöra, að senda fram- 
vegis syni sína til Englands eða Ameríku til náms. Marg-oft 



57 


hefir aöal-bla 5 þjóðarinnar, ,,ísafold“, fyrir nninn sinna 
gáfuöu ritstjóra, tekið þetta fram sérlega vel,—hið öfuga og 
ónýta menntunarhrafl, einhvern fróðleiks-upptíning, einhverja 
skynsemis-upplýsing, oft án samanhengis og stefnu, án þess 
að hinir andlegu eiginleikar mannsins, viljinn og tilfinningin, 
sé menntaðir og þeim beint á rétta leið. Ekki einungis höf- 
uðið, heldr einnig hjartað, þarf menntunar með fyrir lífsstarf 
vort, en ]?að hefir þjóð vor vanrœkt í seinni tíð og ef til 
vill ávallt. 

Annað, sem er þessu náskylt, skal hér nefnt, því þar 
liggr ein aðal-meinauppspretta í stefnu og starfi þjóðar vorrar, 
og það er íslenzk blaðamennska. Hún er skyldgetin systir 
hinnar öfugu skólamenntunar. Fátt eða ekkert gjörir íslandi 
meira ógagn en ill, ókristin, andlaus og stefnulaus blöð, þar 
sem sí og æ er verið að prédika ókosti og eigingirni einstakl- 
inganna, þar sem málstaðr hins illa og ógætilega er varinn og 
vegsamaðr, og heimskan sú hörgabrúðr, sem—samkvæmt heið- 
indómsstefnunni—er blótuð. Pólilisk óöld, andleg eymd nr. 
fl. er bein afleiðing af þessum , ,bakteríum“ í bókmennta- og 
þjóðfélagslífinu íslenzka. })að er þeim að kenna, að menn 
rífast með slíkri heift sem gjört er mn hvert þarfamál, sem 
minnzt er á, og nálega öll framkvæmd lendir við það. Fyrir 
dáðríki koma deilur, fyrir þjóðrœkni þjóðdramb, fyrir trú trú- 
girni, fyrir traust tortryggni, fyrir einlægni uppgjörð, fyrir hag 
lands og þjóðar sérplœgni ; — smekk og dómgreind manna er 
spillt, réttlætis-tilfinningin deyfð, og rœgðir þeir menn, sem 
bezt vilja og mest vitið hafa.—ísland og íslenzk blaða- 
mennska eiga of marga Hœnsa-þ)óra og of rnikið af heybagga- 
illindum líkt og í sögu þóris,—anda, sem mest hugsar um og 
ávallt segir um náunga sína og þörfustu menn landsins: 
,,Brenni brenni Blund-Ketill inni. “ 


Bandalagrs-pistlar. 

Eftir sóra Rúnólf Mai'teinsson. 


II. 

Hvað eigum vér að segja um trúmálafundina í banda- 



58 


lögum vorum ? Hafa þeir náö œskilegum þroska hjá oss ? 
Érum vér ánœgöir með þá ? Veröa þeir aö tilætluðum 
notum ? 

Fyrir þeim, sem þetta ritar, vakir það, að það sé eitt- 
hvað, sem þeir eigi að fœra oss, sem oss hafi enn ekki auðn- 
azt að ná. Með því viljum vér ekki gjöra lítið úr því gagni, 
sem trúmálafundirnir hafa nú þegar unnið. Yngri og eldri 
hafa sjálfsagt haft mikið gagn af þeim. það munu margir 
samsinna með oss, sem tilheyra bandalögunum og hafa hvorki 
vanrœkt að sœkja fundi né heldr að taka eðlilegan þátt í fé- 
lagsmálum. þar hefir kristilegr fróðleikr verið borinn á borð 
fyrir unga fólkið, sem sumir hafa fœrt sér í nyt og öllum hefði 
getað verið til uppbyggingar, ef allir hefði kunnað að meta 
hið góða, er að þeim var rétt. 

þrátt fyrir þetta eiga trúmálafundir vorir eftir að taka 
urnbótum. 

Spurningin er : Hverjar eru þarfir þær, senr trúmála- 
fundirnir eiga að fullnœgja ? Umbœtrnar verða að miða í 
þá átt, að uppfylla þær betr. 

þegar á þetta er litið, er ekki sjálfsagt, að það sé einhlítt 
að taka upp fyrirkomulag annarra ; því annarra þarfir geta 
verið aðrar en vorar. Engu að síðr getum vér, ef til vill, af 
öðrum eitthvað lært í þessu tilliti, að svo miklu leyti, sem 
þarfir annarra eru hinar sömu sem vorar. 

Vér viljum því með fám orðum benda á nokkrar af hin- 
um ýmsu aðferðum, sem hafa verið notaðar í bandalögum eða 
öðrum kirkjulegum félögum unga fólksins. 

Aðferðin, sem við er höfð í flestum bandalögum kirkju- 
félagsins, er sú, að hafa þá ekki að neinu leyti frábrugðna öðr- 
um fundum, skemmtifundum og menntamálafundum, nema 
efninu. Á þeim hefir prestrinn flutt rœðu um eitthvert trúar- 
legt eða kirkjulegt efni, sögu kirkjunnar, biblíu-landafrœði, o. 
s. frv. Stundum hefir einhver annar en prestrinn flutt sams- 
konar rœður. Stundum hafa fleiri rœður verið fluttar á sama 
fundinum. Auk þess hefir verið söngr, meiri eða minni, 
vanalega á hverjum fundi, fyrir utan sálminn í byrjun og 
fundarlok. Enn fremr hafa verið lesin eða flutt andleg kvæði 



59 


og samskonar sögur. þetta hefir veriö hiö vanalega á fund- 
um vorum. í sumum félögum hefir fyrirkomulagið verið að 
einhverju dálitlu leyti breytt. í bandalagi Garðar-safnaðar 
voru stundum umrœður um eitthvert praktiskt kirkjulegt efni. 
í bandalagi St. Pálssafnaðar í Minneota hefir prestrinn flutt 
nokkurskonar fyrirlestra til biblíuskýringar. I bandalagi 
þingvalla-safnaðar (N.-D.) voru stundum æfiatriði sumra 
hinna merku manna, er biblían getr um, tekin til íhugunar. 
Var þá eitt slíkt efni valið fyrir hvern fund, en því skift niðr 
milli 3—4 rœðumanna, og var þá vanalega viðhaft kort til 
skýringar. 

það,sem helzt sýnist vera að þessu fyrirkomulagi, sem er 
almennast á trúmálafundum vorum, er það, að meðlimirnir 
almennt taka svo lítinn þátt í fundunum, og það, að biblían 
skipar ekki það sæti á þeim, sem oss finnst hún ætti. 

Fyrirkomulagið á þessum fundum í samskonar félögum 
í reformeruðu kirkjudeildunum er þannig, að ákveðið efni er 
valið til íhugunar og einn valinn til að stýra þeim parti fund- 
arins, sem rœðir sérstaklega um það efni ; en forseti félagsins 
stýrir fundinum að öðru leyti. Fundrinn er vanalega byrj- 
aðr með söng; svo er flutt bœn af einhverjum meðlim, stund- 
um fleiri bœnir en ein. þá er lesinn kafli úr biblíunni, sung- 
inn sálmr og aftr bœnir. Meðan fundrinn stendr yfir eru 
margir fleiri sálmar sungnir, og hve nær sem fundarstjóra 
þykir við eiga eru bœnir fluttar. þegar bjnjað er á aðalefni 
fundarins, heldr fyrst sá, sem hefir verið valinn til að stýra, 
dálitla rœðu. því næst eru almennar umrœður um efnið ; 
'sumir halda rœður, sumir iesa vers úr biblíunni, sem við- 
koma efninu, segja þá, ef til vill, fáein orð um leið. Kostr- 
inn við þetta fyrirkomulag er sá, að fundirnir verða fjörugir 
og almenn huttaka í þeim mikil. Aftr á móti fœra þeir með- 
limum sínum lítinn fróðleik og eru lítt menntandi. 

Sjálfsagt fullnœgja þessir fundir þörfutn hinna reformer- 
uðu kirkjumanna ; en þarfir vorar eru að nokkru leyti aðrar, 
vegna þess að hinn kirkjulegi andi vor er talsvert annar og krist- 
mdóms-uppfrœðsla ungmennna vorra talsvert öðruvísi en 
þeirra. það er því ekki til neins í hugsunarleysi að apa eftir 



6 o 


öSrum, aö eins af því þaS gefst vel hjá j?eim. Vér verSnm 
ætíö aS spyrja, hvort þaö samsvari vonnn sérstöku þörfum. 

Vér skulum nú minnast á fyrirkomulag j?a 5 , sem almennt 
á sér staS á trúmálafundum hinna lútersku bandalaga í 
Bandaríkjunum. I blaöi allsherjar félagsins, Lnthcr League 
Review, er allt af sérstök deild, er nefnist: ,, Luther League 

Topics“. þaS eru efni, sem valin eru til umrœSu á trúmála- 
fundum. þessi efni eru öll valin úr biblíunni. 

þaS eru mismunandi aöferSir viS þaS aS íhuga og kynna 
sér biblíuna. Ein er sú, a 5 athuga hinar ýmsu bœkr hennar, 
í röS eSa ekki í röS, og taka fyrir hvern kapítula á eftir öSr- 
um. Önnur er sú, sem nú tíSkast í sunnudagsskólununr, aS 
taka ekki fyrir nema dálitla kafla, sundrslitna hvern frá öSr- 
um, en þó í sögulegu samhengi, svo aö þeir gefi all-góöa hug- 
mynd um innihald bókarinnar eSa sögu tímabilsins, sem urn 
er aö rœSa. þriSja aðferSin er sú, aS taka fyrir sérstaka 
kafla til íhugunar án sögulegs samhengis, aS eins vegna 
jress, aS sú hugmynd, sem felst í köflunum, er nytsöm og vel 
fallin til aS rœða um. þetta er fyrirkomulagiS, sem á sér 
staö meS efnavaliS í félögum reformeruSu kirkjunnar. Og að 
nokkru leyti á þetta sama sér stað með þessi umrœðuefni 
hinna lútersku bandalaga. En sá er munrinn, aö þessi síð- 
asttöldu efni eru öll sanrhljóSa hinu lúterska kirkjuári. 

Til útskýringar hverjum kafla, sem þannnig er valinn til 
íhugunar, er ætíS einn dálkr í blaSinu. Svo eru þessar út- 
skýringar prentaSar sérstaklega og seldar hinum ýmsu banda- 
lögum, sem kaupa vanalega nóg handa öllum meölimum 
sínum. 

Sem sýnishorn setjum vér hér þýðing af einumslíkum út- 
skýringarkafla. EfniS er: María frá Magdala; og er ætlað þeim 
fundinum, sem er næstr páskum. Fyrst eru, í sambandi viS 
þetta aSalefni, valin efni í ritgjörSir, sem svo er ætlazt til aS sé 
lesnar á fundinum. RitgjörSa-efnin eru þessi: Æfisaga 
Maríu frá Magdala. — Samtal drottins vors viff hana. — 
Hvernig. konan getr þjðnaff Kristi. —Lexíur páskanna. 

Útskýringarnar, sem á eftir koma, er ætlazt til aS sé 



61 

aöallega leiöbeiningar og bendingar um þaö, í hvaöa átt sam- 
rœðurnar eiga aö stefna. 

,,Takið til íhugunar eftirfylgjandi bendingar, sem byggð- 
ar eru á kaflanum, er valinn er oss til hugleiðingar (Jóh. 20, 

11 —18). 

1. María grct, þegar hún hcfði átt aS fagna. þannig 
er þaö fyrir oss. Ef hún hefði skilið, hvað það þýddi, að 
gráta þá, myndi hún ekki hafa grátið. Ekki heldr myndum 
vér gráta, ef vér sæjum sorgir vorar í því ljósi, sem guð sér 
þær. Hún var syrgjandi vegna þess, að andvana líkami meist- 
arans var horfinn. En sá líkami varð lifandi aftr ; meistarinn 
hennar var ekki fjær henni, heldr miklu nær. Harmr vor út af 
hinum horfnu líkömum ástvina vorra myndi ekki vera eins ótta- 
legr og hann einatt er, ef vér gætum séð þá í hinni dýrðlegu 
návist drottins. það leið ekki á löngu, að hún lærði þann 
dýrmæta sannleika, að drottinn hennar var henni nálægr. 
Og það mun ekki heldr langt um líða þangað til vér einnig 
lærum að þekkja leyndardóma annars lífs og öðlumst réttan 
skilning á öllu því, sem kom fram við oss í þessu lífi. En á 
meðan það er ekki enn orðið skulum vér treysta hinum upp- 
risna drottni, sein lét harm Maríu snúast í fögnuð. 

2. María sá engla í gröfinni. Hvílík breyting á gröf- 
inni ! I því fyrrveranda heimkynni hins látna líkama birtust 
nú ódauðlegar verur úr eilífðinni. Manni iinnst, að þessi sjón 
hefði átt að vera henni bending um atburð þann hinn mikla, 
er orðinn var. En þó reyndist það ekki svo. I sorgurn vor- 
um erum vér einatt blindir fyrir öllu því, sem gæti huggað. 
Tárin fylla augun, svo þau sjá ekki englana, sem guð sendir 
til jæss að hugga oss; og þótt þeir sé oss nálægir, getum vér 
ekki skilið þá nálægð. En hvað mikið var af hinu óvænta 
þennan páskadagsmorgun ! Allt óvæntr fögnuðr ! Hverjum 
getr í hug komið hið óvænta, sem opnast fyrir oss hinn 
mikla páskamorgun framtíðarinnar, þegar allar grafirnar 
skila aftur hinum dauðu, sem í þeim eru ? Kom þú skjótt, 
drottinn Jesús. 

3. María lá ekki á fagnaðartíðindnnnm, sem hún hafði 
fengið. Hún var fyrst allra til að sjá drottin upprisinn, og 



Ó2 


hún er ekki heldr sein til að vitna um það. Hvernig er 
ástand þitt ? Jesús hefir upprisið í hjarta ];ínu og komið 
þangað nreð líf í staðinn fyrir dauða. Hefir þú farið að segja 
öðrum frá því ? Vér höfum fengið hinar góðu fréttir, og trú- 
um þeim. Hvað höfum vérgjörttil þessað segja þær þeim.sem 
aldrei hafa heyrt þær og nú sitja í sorgum vegna þess þeir 
hafa aldrei þekkt frelsarann, sem hefir sigrað synd- 
ina, dauðann, gröfina? Páskasagan bendir oss víða á ábyrgð- 
arhluta vorn. Hann er upprisinn. Og hver einasta sál, sem 
hann dó og uppreis fyrir, hefir rétt til að vita urn það. 
Hvað gjörurn vér til þess að láta aðra menn um það vita ?“ 

Á fundum, þar sem þessi efni eru tekin til íhugunar, 
syngr unga fólkið vanalega mikið af sálmum. Svo er bœna- 
hald, biblíukafli lesinn, ritgjörðirnar út af efninu lesnar, rœða 
flutt af þeim, sem stýrir, almennar umrœður út af fundarefn- 
inu hafðar, ásamt fleiru. 

Væri heppilegt fyrir oss að aðhyllast þetta eða eitthvert 
svipað fyrirkomulag ? Myndi það samsvara þörfum vorum ? 
Erum vér nógu þroskaðir í bandalags-félagskap vorum til 
þess að fara að viðhafa þessa aðferð ? Myndi ekki fyrirkomu- 
lag eitthvað líkt þessu auka guðrœknina á fundum vorum og 
gjöra þá sannari trúmálafundi en þeir hafa verið ? Myndi 
ekki þetta stuðla til þess, að biblían skipaði hið rétta sæti sitt 
á fundum vorum ? Myndi ekki almenn hluttaka í fundinum 
verða meiri með þessu móti ? 

Vér viljum slá þessum bendingum fram, til umhugsunar 
fyrir leiðtoga bandalags-félagskaparins meðal vor. Nú sern 
stendr ríðr oss meira á því, að þau bandalög, sem hafa 
myndazt, nái þroska en á því að stofna ný. Og það eru trú- 
málafundirnir, sem þurfa að taka mestum framförum ; því 
þeir eru hvað ófullkomnastir, en eru þó þeir, sem mest á ríðr. 


Sálmrinn Abide witli mc , sem birtist í þessu „Samein- 
ingar “-blaði, nýþýddr af hr. Jóni Runólfssyni, hefir áðr verið 
þýddr á íslenzku af séra Stefáni heitnum Thórarensen. Sú 
þýðing er í sálmabókinni frá 1886, nr. 443, og er það einn 



63 

hinna ágætustu sálma í þeirri bók. En bragarháttrinn er ]>ar 
annar en frumsálmsins og sönglagiS þar af leiðanda einnig 
annað; og er sá munr verulega tilfinnanlegr þeim öllum, sem 
kunnugir eru sálminum á enskri tungu. Úr þessu er hér bœtt 
með hinni nýju íslenzku þýöing. Nú má hér eftir syngja 
þennan stór-fræga sálm meö sama lagi á íslenzku og ensku. 

I þýöing séra Stefáns vantar eitt vers—þriðja vers frum- 
sálmsins, en hinsvegar er ]?ar bœtt viö einu versi — síðasta 
versinu, eða ef til vill réttara: tvö vers þar á íslenzku orkt út 
af efninu í síðasta versi enska sálmsins. Hr. Jón Runólfsson 
aftr á móti þræðir versin í frumsálminum nákvæmlega, og 
þótt hann sumsstaðar víki lítið eitt frá orðalagi hins enska 
höfundar, þá er þó þýðing hans mjög vönduð og getr alls ekki 
kallazt nein lausaþýðing. 

Sálmrinn Abide with me, sem er einn hinna mestu upp- 
áhalds-sálma allra ensku-talandi kirkjuflokka, var orktr af 
Henry Francis Lyte, presti í biskupakirkjunni á Englandi, 
árið 1847, mjög skömmu áðr en hann andaðist, 54 áragamall, 
En þannig stóð á, ]?egar sálmrinn varð til: híeilsa prests var 
biluð, og eftir ráðlegging vina sinna réðst hann um haustið 
}?að ár í )?að að ferðast að heiman suðr að Miðjarðarhafi sér 
til heilsubótar. Hugboð hafði hann ]?ó um ]?að, að sú tilraun 
myndi verða árangrslaus. Aðr en hann lagði á stað flutti 
hann með mjög veikum burðum söfnuði sínum prédikan og 
kvaddi hann, auðheyrt í síðasta sinni. Eftir þá guðsþjónustu 
vék hann afsíðis og orkti sálminn, og afhenti svo handritið 
vinum sínum þegar sama kvöld, rétt áör en hann sté á skip 
til burtfarar. Hann komst hindrunarlaust suðr, en andaðist í 
bœnum Nizza (Nice), fast við landamæri Frakklands og 
Ítalíu, 20. Nóv. 

Lyte prestr var gœddr all-mikilli skáldskapargáfu oghefir 
látið eftir sig ýmsa ágæta sálma, en sálmrinn Abide with me, 
sem hefir fyrir texta bœnarorð hinna tveggja lærisveina Jesú 
á Emmaus-göngunni (,,Vertu hjá oss, }?ví að kvölda tekr og á 
daginn líðr“), er sá af sálmum hans, senr lang-helzt hefir 
varpað kristilegurn frægðarljóma yfir minning hans. 



64 


Fimm söfnuöir í Nýja-íslandi (Gimli-söfn., Víöines-söfn., 
Árnes-s., Breiðuvíkr-s. og Fljótshlíðar-s. eöa öðru nafni Geys- 
is-s.) hafa sent séra Rúnólfi Marteinssyni prestsköllun, og hann 
hefir lofaö þeim að gjörast fastr prestr þeirra, — þó ekki fyrr 
en með næsta nýári, því þá sex mánuði, sem eftir eru af þessu 
ári, hafði hann áðr skuldbundið sig til að þjóna söfnuðinum í 
þtingvallanýlendu og Tjaldbúðarsöfnuði í Winnipeg. 

Séra N. Steingrímr porláksson er nú alffuttr með fjöl- 
skyldu sína frá Park River til Selkirk hér í Manitoba. Og 
samfögnum vér íslenzka söfnuðinum þar út af því að það fólk 
hefir fengið hann til sín og getr nú algjörlega notið þjónustu 
hans. 


Aldamót., 9- Úr, eru nýkomin út frá prentsmiðju 
, ,Lögbergs“ í Winnipeg — urðu í þetta skifti fyrir ýmsar or- 
sakir óvanalega síðbúin. par í eru kvæði eftir séra Valdemar 
Briem og þýzka skáldið Ivarl Gerok (í þýðing séra Mattíasar 
Jokkumssonar), ritgjörðir og rœður eftir séra N. Steingrím 
Jjorláksson, séra Björn B. Jónsson, séra Jón Bjarnason, séra 
Jónas A. Sigurðsson og ritstjórann: séra Friðrik J. Bergmann. 
Bókmenntaþáttrinn (,,Undir linditrjánum“) er nú með lang- 
lengsta m'óti. Frágangr ritsins er prýðilegr. Verð ems og 
áðr 50 cts. Til sölu hjá prestunum og fleirum sem fyrr. 


EIMREIÐIN", eitt fiölbi eyttasta og skemmtilegasta timantið a ís- 
Íenzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, S. Bergmann o. fi.____ 

KFNNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kriitindómsfrœðslu barna í sunnu- 
dausskólum og heimahúsum; kernr út i Minneota, Minn Árgangrinn.I 2 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstj >n sera Bjorn B Jo nsson. Utg. S. Th. Westdal. 

ÍSAFOLD“ 'ang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
í'Ameríku $1.50. Halldór S. Bardal, 557 Elgi n Ave„ Winnipeg, er utsolumaðr. 

VFRÐI LTÓS !“— hið kirkjulega mánaðarril Jeirra séra Jóns Helgasonar 
ög Haralds Níelssonar í Reykjavik — til sölu í bókaverzlan Ilalldors S. Bardals 
í Winnipeg og kostar 60 cts. _____ 

SAMEINIMGIN“ kemr íit mánaðarlega,l2 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1-00 
’áVe ■ greiðist fyrirfram. -Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winmpeg, Mamtoba, 
Canátfa. — otgáfunefnd: Jón Bjarnason(ritstj.), FriðrikJ. Bergmann, Jon A.Blondal, 
Rúnólír Marteinsson og Jónas A. Si gurðsson. ___ _ 

PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG, 


